WicipediA 


Catalaneg 


Un o'r ieithoedd Romáwns yw Catalaneg (neu 
Catalwneg; Catalaneg: Català ). Heblaw Catalwnia ei 
hun, siaredir yr iaith yn Andorra, yr Ynysoedd Balearig ac 
yn ne-orllewin Ffrainc. Mae iaith rhan o Falensia a elwir 
yn Falensianeg yn debyg iawn, ond mae rhywfaint o 
ddadl a yw'n dafodiaith Gatalaneg neu'n iaith wahanol. 
Cyfeirir at y tiriogaethau lle siaredir Catalaneg fel y 
Paisos Catalans gan genedlaetholwyr. 


Cynnwys 

Geirfa ac Ymadroddion 
Dysgu Catalaneg 
Viquipèdia 
Gweler hefyd 
Cyfeiriadau 
Dolenni allanol 


Geirfa ac Ymadroddion 

■ Catalaneg: Català 

■ helo: hola 

■ os gwelwch chi'n dda: si us plau 

■ diolch: gràcies] mercès 

■ faint ydyw?: quant val?\ quant és? 

■ ie: sí 

■ na: no 

■ Dydw i ddim yn deall: No ho entenc 

■ "lechyd Da!": salut! 

■ Ydych chi'n siarad Cymraeg?: Que parla el gal-lès? 

■ Ydych chi'n siarad Catalaneg?: Que parla el català? 


Catalaneg (Català / Valencià) 


Siaredir yn: 

Sbaen, Andorra, Ffrainc 

Parth: 

Ewrop 

Cyfanswm 

7,500,000, tua 3,500,000 

0 

siaradwyr: 

arall yn ei deall 

Safle yn ôl 
nifer 


siaradwyr: 


Achrestr 

ieithyddol: 

Indo-Ewropeaidd 


Italeg 

Romáwns 

Italo-Western 

Western 

Gallo-lberian 

Ibero-Romance 

Catalaneg- 

Falencianeg-Baleareg 

Catalaneg 


Statws swyddogol 


laith 

swyddogol 

yn: 

Sbaen (Catalwnia, 
Falensia, Ynysoedd 
Balearig), Andorra 

Rheolir 

gan: 


Codau iaith 

ISO 639-1 

ca 

ISO 639-2 

cat 

ISO 639-3 

cat 


Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


Dysgu Catalaneg 


Nid oes deunydd i ddysgu Catalaneg ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond gall y rhain fod o ddefnydd: 

■ Digui, digui... Curs de català per a estrangers. A catalan Handbook. — Alan Yates and Toni 
lbarz. — Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993. - ISBN 84-393-2579-7. 

- Teach Yourself Catalan. — McGraw-Hill, 1993. — ISBN 0-8442-3755-8. 








■ Colloquial Catalan. — Toni lbarz ac Alexander lbarz. — Routledge, 2005. — ISBN 0-415- 
23412-3. 

Viquipèdia 


Caiff y Wicipedia Galatlaneg ei hystyried 
yn un o'r wicis gorau, mewn urhyw 
iaith^ an ^ en ffy nhonn ell]' Mae dros 600,000 
o erthyglau (Mehefin 2019).^ 

Gweler hefyd 


■ Joan Oliver i Sallarès - un o lenorion 

mwyaf nodedig Catalwnia yn y 20G. Catalaneg yn Ewrop 

Cyfeiriadau 


1. Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada) 

Dolenni allanol 


< 3 > 

AMICAL 

WIKIMEDIA 

Logo Wikimedia 
Catalonia 


Catalaneg (http://www.aber.ac.uk/cgi-bin/user/merwww/index 

g_detail;id=50;lang=2) Mercator Cyfryngau 
Learn Catalan online (http://www.1011anguages.net/catalan/) 

Geiriadur Cymraeg-Catalaneg (http://www.racocatala.eom/c 

ataluny acjmiru/amryw/ l_vortaroy/vortaro_kimra_katalana_ 

MILGI_indekso_1876c.htm) 

Geiriadur Catalaneg-Cymraeg (http://www.racocatala.eom/c 
atalunyacymru/amryw/l_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_mynegai_0397k.htm) 


.pl?rm=lan 


Argraffiad Catal aneg Wicipedia, y 

LL yijí 

gwyddoniadur rhydd 


w i*- Laciu r Chwiliwch am Catalaneg 
yn Wiciadur. 



leithoedd Ffrainc 

leithoedd Celtaidd 

Llydaweg 

leithoedd Romáwns 

Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d'oi'l, Ligwreg, Ocsitaneg 

leithoedd Germanaidd 

Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 

Unigynnau laith 

Basgeg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Catalaneg&oldid=8505911" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Mehefin 2019, am 16:13. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




































